Hindi. 31 ang Salita ng 
Diyos 


Jonathan, 
Ang Mabuting 
Kaibigan ni 


2 ¢ 
Ed i e7 


-~ Salita Ngayon Sg on a aa a 


Pagkatapos makipag-usap ni 
David kay Saul, si Jonatan ay 
naging isa sa espiritu ni David, at 
minahal niya siya gaya ng 
kanyang sarili. 


1 Samuel 18: 1 


Si David ay naging manatili sa palasyo. Nakilala 
niya si Jonathan, na anak ni haring Saul. 


Mahal na mahal ni Jonathan si David. Si Jonathan 
ay naging isa sa espiritu kay David. 


LA 


Pana ng 


[RRA 


Ibinigay ni Jonathan kay David ang kanyang 


sariling espada at palaso. Ibig sabihin ay 
naniniwala talaga siva kav Navid 


Ibinigay ni Jonatan ang kanyang mamahaling 
damit kay David. Ipinakita nito ang malalim na 
baakakaibiaan ni Jonathan kav David. 


Si David ay naSa Mapanganib na mga sitwasyon 
hanggang sa kamatayan nang maraming beses, 
dahil sinubukan ni haring Saul na patayin siya. 


CAAV\ITLIN)H AMMAN MmalLaLatalac civa ca maana manaanih 


a”, A nN 


Hindi pinili ni Jonathan ang kanyang 
makasariling hangarin, kundi ang 
kanyang kaibigan, si David. 


Tulad ni Jonathan, 


maging mabuting kaibigan tayo para 
sa ating kaibigan. 


Diyos.. 


Siya ang nagbibigay sa atin ng 
mabubuting kaibigan. 


Magpasalamat sa Diyos sa 
pagbibigay sa atin ng mabubuting 
kaibigan! 


menge Quiz ngayon 5 a ma 


Ano ang hindi tbinigay ni Jonathan kay 
David? 


® espada 
@ kalasag 
© arrow 


@ damit 


2 ¢ 
Ed i e7 


-~ Salita Ngayon Sg on a aa a 


Pagkatapos makipag-usap ni 
David kay Saul, si Jonatan ay 
naging isa sa espiritu ni David, at 
minahal niya siya gaya ng 
kanyang sarili. 


1 Samuel 18: 1 


No. 32 Ang Salita ng 
“Si Solomon 
na 
tumanggap 


Si Haring Solomon ay higit na 
dakila sa kayamanan at 
karunungan kaysa sa lahat ng iba 
pang mga hari sa lupa. 


2 Cronica 9: 22 


Si Solomon ang naging ikatlong hari ng Israel n 
humalili kay haring David. 


"Bigyan mo ako ng karunungan upang 
pamunuan ang aking mga tao nang maayos." 
Natuwa ang Diyos na hiniling ito ni Solomon. 


Isang araw, dalawang babae ang lumapit kay 
Solomon na may dalang maliit na sanggol. Nag- 
away sila na ang sanggol ay ang kanyang 


Sinabi ng hari, "Dahil iginiit ng dalawang babae 
na ang bata ay kanyang anak, hatiin ang bata sa 
dalawa at ibigay ang kalahati sa isa at kalahati 


Isang babae ang napuno ng habag sa kanyang 
anak. Kaya, sabi niya, “Ibigay mo sa kanya ang 
buhay na sanggol. Huwag mo siyang patayin!” 
Nang marinig ito, ipinasiya ni Solomon na ang 

babae ana kanvana tunay na ina. Sabi ni Kina, 


Se eg ee Aralin Ngayong 


Humingi si Solomon ng matalinong 
puso at hindi ng kayamanan o 
kapangyarihan 
upang mamuno sa kanyang 
bansa. 


Kailangan nating manalangin sa 
Diyos hindi lamang para sa ating 


NMA PILIAN ODA 


Diyos.. 


Ang Diyos ay isa na 
makapagbibigay sa atin ng 
karunungan na hindi mo 
makukuha mula sa mundo. 


LAT 
Pl KA 


Quiz ngayong? zaman 


Ano ang hiniling ni Solomon sa 
Diyos? 


® pagkain 
@ kayamanan 
@ kalusugan 


@ karunungan 


Si Haring Solomon ay higit na 
dakila sa kayamanan at 
karunungan kaysa sa lahat ng iba 
pang mga hari sa lupa. 


2 Cronica 9: 22 


No. 33 Ang Salita ng 
Diyos 


Ang Templo 
para sa 
Pangalan ng 


a HE a 2 | CA Ul. 
Sang seSalita Ngayon Sig i M H Bs 


Nag-utos si Solomon na magtayo 
ng isang templo para sa Pangalan 
ng Panginoon at isang 
maharlikang palasyo para sa 
kanyang sarili. 


2 Cronica 2:1 


Nais ni Solomon na magtayo ng templo para sa 
Diyos gaya ng utos ng kanyang ama, si David. 


Kaya, inutusan niya ang mga bihasang 
karpintero na magdala ng pinakamagagandang 


Naghanda Siya ng mga bato para sa templo. 
Hiniling niya sa mga bihasang manggagawa na 


ng Diyos ng mga damit na may kulay at sinulid 


am T 
2 m 
bE a 


f ay +i 
Nang matapos ang templo ng Diyos, sinamba ni 
Solomon at ng lahat ng lalaki ng Israel ang Diyos 
nang may malaking kagalakan. “O Panginoong 


kos g 
aa mae Aralin Ngayon 4a 


6 
m 


Ipinakita ni Solomon at ng 
kanyang mga tao ang kanilang 
puso ng pagmamahal sa Diyos sa 
pagtatayo ng magandang templo 
para sa Panginoong Diyos. 


Ang simbahan ay isang lugar kung 
saan nakakatagpo natin ang Diyos 


mw eR eS ANO GT 


Diyos.. 


Ang Diyos ay isa na naghahanap 
ng mga sumasamba at 
pinagpapala sila. 


CI Lo 
= pagsusulit Secum 


ngayong araw 
Ano ang ginawa nina Solomon at 
Israel upang ipahayag ang kanilang 
pag-ibig sa Diyos? 


PG Ve 
IL Bt] ibg pa 


@ Palasyo 


@ lungsod 


@ santuwaryo 


a HE a 2 | CA Ul. 
Sang seSalita Ngayon Sig i M H Bs 


Nag-utos si Solomon na magtayo 
ng isang templo para sa Pangalan 
ng Panginoon at isang 
maharlikang palasyo para sa 
kanyang sarili. 


2 Cronica 2:1 


Blg. 34 Ang Salita ng 
Diyos 


Mga Uwak 
na Nagdala 
ng Tinapay 


-EE | cA hoe 
Sang eSalita Ngayon Sig rang 


linom ka sa batis, at inutusan ko 
ang mga uwak na pakainin ka 
doon. 


1 mga hari 17:4 


May isang hari na tinatawag na Ahab na 
napakasama sa harap ng Diyos. Isang propetang si 
Elias ang naghatid ng salita ng Diyos kay Ahab. 


"Walang ulan sa lupain!" Dahil dito, sinubukan 
siyang patayin ni Ahab. Ginawa siya ng Diyos na 


Si Elias ay tumakas patungo sa lupain kung saan 
sinabi ng Diyos. 


Inutusan ng Diyos ang mga uwak na pakainin si 
Elias doon. Dinalhan siya ng mga uwak ng 
tinapay at karne sa umaga at sa gabi, at uminom 


Sinunod ni Elias ang salita ng Diyos sa panganib 
ng kanyang buhay at nagkaroon siya ng 


JI IT lol. 
AL NAB Ngayong ‘nae 


Ang masamang hari, si Ahab ay hindi 
nagustuhan na sumunod Sa Salita ng Diyos. 
Kaya, sinubukan niyang patayin ang propeta 

ng Diyos, si Elias na nagsabi ng salita ng 
Diyos. 


Ngunit, pinrotektahan at inalagaan ng Diyos 
si Elias sa kamangha-manghang paraan! 


Kailangan nating sundin at ipahayag ang 
salita ng Diyos sa anumang pagkakataon 


Ooi isk LUPE 


=Sino ang Diyos? Gn 


Ang Diyos ay.. 


Ang Diyos ay isa na nangangalaga 
sa mga sumusunod at tumutupad 
sa Kanyang mga salita sa 
kamangha-manghang paraan. 


oe et & | BES fH 
Ett a Quiz ngayon AA 


Sino ang nagdala ng makakain kay 
Elias? 


@ kabayo 
© agila 
@ dragon 


@ uwak 


-EE | cA hoe 
Sang eSalita Ngayon Sig rang 


linom ka sa batis, at inutusan ko 
ang mga uwak na pakainin ka 
doon. 


1 mga hari 17:4 


Blg. 35 Ang Salita ng 

‘Ang Flour at 
ang mantika 
hindi naubos 


tg ATE Ngayon d = myo 
Pumunta kaagad sa Sarepta ng 
Sidon at manatili doon. Inutusan 


ko ang Isang balo sa lugar na iyon 
na magbigay sa Iyo ng pagkain 


“ 
Xx 


1 mga hari 17:9 


Walang ulan sa Israel gaya ng sinabi ng 
Panginoong Diyos. Kaya walang makakain ang 
Maa tan 


Ipinadala ng Panginoong Diyos si Elias sa isang 
balo na nakatira sa Zarepta. 


Hiniling ni Elias sa kanya na gumawa ng tinapay 
para sa kanyang sarili na may lamang isang 


Bagama't wala siyang sapat na harina at langis na 
tinitirhan nila, ayon sa kasabihan ni Elias, gumawa 
siya ng tinapay at ibinigay muna ito kay Elias at 
gumawa para sa kanilang sarili. Pagkatapos, 
nakakagulat, ang garapon ng harina at ang banga ng 


Isang araw namatay ang kanyang anak. Ngunit 
hinayaan ng Panginoong Diyos na bumalik sa kanya 
ana hithav na hata at mahiihav Naahilaav siva na 


Se eg BAralin Ngayon fg #EOE 


Nag-alay ang balo ng kaunting harina 
at mantika 
sa Diyos. 
Pagkatapos, tumanggap siya ng 
maraming pagpapala 
lampas sa imahinasyon. 


Minsan, darating ang sandali na 
kailangan nating ibigay ang isang 
bagay na mahalaga sa Diyos. 


a 
= = Ng — a 


Sino ang Diyos? 


47 


Ed O ff 
m KA ee 
Ang Diyos ay.. 

Ang Diyos ay isa na nagbibigay sa 


atin ng lahat ng kailangan natin 


para mabuhay sa pagkain, damit, 
at bahay, atbp. 


ER 


> | & 
Boe Quiz ngayon C3 


Kanino sinabi ng Diyos kay Elias na 
pumunta?? 


@ hari 
Q pari 
@ balo 


@ pangkalahatan 


tg ATE Ngayon d = myo 
Pumunta kaagad sa Sarepta ng 
Sidon at manatili doon. Inutusan 


ko ang Isang balo sa lugar na iyon 
na magbigay sa Iyo ng pagkain 


“ 
Xx 


1 mga hari 17:9 


Blg. 36 Ang Salita ng 
Diyos 


Bumagsak 
ang Apoy 
mula sa 


| HG | > UI. 
ALA esalita Ngayon iq anan 


Nang magkagayo'y nahulog ang 
apoy ng Panginoon at nasunog 
ang hain, ang kahoy, ang mga 
bato, at ang lupa, at dinidilaan 
ang tubig sa kanal. 


1 mga hari 18:38 


Ipinadala ng Diyos si Elias sa masamang haring 
si Ahab ng Israel. “Makikilala mo kung sino ang 
tinav na Nivocl” 


= NG 7 a 


aan A = 


Nakipaglaban si Elias sa 850 bulaang propeta ng 
mga mananamba sa idolo. "Ang diyos na 
sumasagot sa pamamagitan ng apoy ay tunay 


850 propeta ang tumawag sa pangalan ng 
kanilang diyos at sumayaw sa palibot ng altar 
ngunit walang tumugon sa apoy. 


nih T 
-= sali." 


Si Elijah naman. Si Flias ay nanalangin patungo 
sa langit. Pagkatapos, nahulog ang apoy ng 
Diyos at nasunog ang hain sa altar. 


“Si Jehova ang tunay na Diyos!” Nagsisi ang mga tao 
ng Israel sa kanilang mga kasalanan at nagbigay ng 


+e < $ BE © 
Se eg Aralin Ngayong% = maa 


Walang magawa ang mga huwad na 
diyos. 
Para sa sila nagkaroon hindi 
kapangyarihan. 


Ang Diyos ay Makapangyarihan. 
Mararanasan natin ang Kanyang 
kamangha-manghang mga himala 
kapag tayo ay umaasa at naniniwala 
sa Kanya. 


p 


KA TU 
| pi] 


“Sino ang Diyos ig 


Ang Diyos ay.. 


Siya ang tunay at buhay at 
gumaganang Diyos na iba sa mga 
huwad na diyus-diyusan. 


kre < 
HA | Quiz ngayon 


Ano ang nahulog mula sa langit nang 
manalangin si Elias? 


@ niyebe 
© ulan 
© bato 


@ sunog 


| HG | > UI. 
ALA esalita Ngayon iq anan 


Nang magkagayo'y nahulog ang 
apoy ng Panginoon at nasunog 
ang hain, ang kahoy, ang mga 
bato, at ang lupa, at dinidilaan 
ang tubig sa kanal. 


1 mga hari 18:38 


BN NOEL KA SE aw F 
r 3k y 3 s$ Pos 
HINDI. 37 Ang Salita ng 
“Napagaling 
si Naaman 
Sa Ketong 


ING 


a HG BF JI IT lol. 
Sang geSalita Ngayong% sa m a a 


Kaya't siya'y lumusong at 

lumubog sa Jordan ng pitong ulit, 
gaya ng sinabi sa kaniya ng lalake 
ng Dios, at ang kaniyang laman ay 
nanumbalik at naging malinis na 
gaya ng sa isang bata. 2 Hari 5:14 


Si Naaman ay pinuno ng hukbo ng hari ng Aram, ngunit 
siya ay may ketong. Pumunta siya kay Eliseo na propeta 
ng Israel upang maibalik. 


Hindi siya nakilala ni Eliseo, ngunit sinabi 
lamang, "Humayo ka, maligo ka ng pitong beses 


Nagalit si Naaman sa salita ni Eliseo. Ngunit 
sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, 
"Pumunta ka sa ilog at isawsaw mo ang iyong 


Si Naaman ay lumubog sa Jordan nang pitong 
beses gaya ng sinabi ni Eliseo at ng kanyang 


Pagkatapos, nakakagulat, ang kanyang laman ay 
naibalik at naging malinis. 
Bumalik si Naaman kay Eliseo at nagbigay ng 


EE Ka CJ Lick. 
gama Aralin Ngayon% a ma g 


Nang marinig ni Naaman si Eliseo na 
lalaki ng Diyos at sinunod ang kanyang 
salita, pinagpala siya na nalinis mula 
sa kanyang ketong. 


Dapat tayong mamuhay hindi ayon sa 
ating sariling kagustuhan, 
ngunit sa kalooban ng Diyos. 


Kapag nabubuhay tayo at sumusunod 


AM EAA Cte ele 


Diyos? 


Ang Diyos ay.. 


Ang Diyos ang siyang 
makapagpapagaling ng bawat 
sakit. Siya ang Makapangyarihang 
Diyos na makapagpapagaling sa 
atin. 


De 
4 gp m KI Pkg 


a a NG Quiz ngayon 
lang beses nilublob ni Naaman ang 
sarili sa Ilog Jordan? 
® tatlong beses 
@ isang beses 
© limang beses 


@ pitorm@pbeses 


a HG BF JI IT lol. 
Sang geSalita Ngayong% sa m a a 


Kaya't siya'y lumusong at 

lumubog sa Jordan ng pitong ulit, 
gaya ng sinabi sa kaniya ng lalake 
ng Dios, at ang kaniyang laman ay 
nanumbalik at naging malinis na 
gaya ng sa isang bata. 2 Hari 5:14 


No. 38 Ang Salita ng 
Pag-aayos ng 
Templo ng 

Diyos 


Y 
Bible Kos 


-xE F | | Elo) 
HA. Salita Ngayon HIT 


Kaya't ipinatawag ni Haring Joas si 
Jehoiada na saserdote at ang iba 
pang mga saserdote, at tinanong 
sila, “Bakit hindi ninyo inaayos ang 
mga sira sa templo? 


2 Hari 12:7 


Si Joash, ang hari ng Juda, ay may isip na ayusin 
ang templo ng Diyos, na naiwan na nasira. 


Gayunpaman, ang badyet ay hindi sapat upang 
ayusin ang templo. Nagpasya si Joash na 
tumanggap ng handog para sa pagkukumpuni 


Ang mga taong nagmamahal sa Diyos ay taos- 
pusong nag-alok ng pera para sa pagkukumpuni 


Ang perang nakolekta para sa pagkukumpuni ng 
templo ay ibinigay sa mga manggagawa, at 
inayos nila ang templo nang buong katapatan. 


gl ns: 


[a] 
a F 
BG 


“Wow! Napakagandang templo nito!” Natuwa si 
Joash sa pag-aakalang magiging kalugud-lugod 


cee È Aralin Ngayong =m 


Itinuring ni Joash ang templo ng 
Diyos bilang mahalagang lugar, 
kung saan sinasamba ng mga tao 
ang Diyos. 


Ang simbahan ay ang lugar na 
naroroon ang Diyos kapag 
sinasamba natin Siya. 


p] Kayon kepapah Baking GANG a 


Diyos? 


Ang Diyos ay... 


Itinakda ng Diyos ang bawat isa sa 


atin bilang Kanyang Banal na 
Templo. 


Nakikilala ng Diyos ang mga 
sumasamba sa Kanya. 


HA Quiz ngayon 


Ano ang napagpasyahan ni Joash 
na ayusin? 


@ palasyo 
@ kanya silid 
@ paaralan 


@ Banal na Templo 


-xE F | | Elo) 
HA. Salita Ngayon HIT 


Kaya't ipinatawag ni Haring Joas si 
Jehoiada na saserdote at ang iba 
pang mga saserdote, at tinanong 
sila, “Bakit hindi ninyo inaayos ang 
mga sira sa templo? 


2 Hari 12:7 


No. 39 Ang Salita ng 
Diyos 


Nehemias, na 
muling nagtayo 
ng pader ng 


me < Plok. 
Sana ee Salita Ngayongig a maa 


Sumagot ako sa hari, "Kung 
nakalulugod ang hari at kung ang 
iyong lingkod ay nakasumpong ng 
biyaya sa kanyang paningin, 
ipadala niya ako sa lunsod ng Juda 
kung saan inilibing ang aking mga 
ninuno, upang aking maijayQnias 2:5 
mull." 


Ang hari ng Persia ay nagbigay ng pahintulot sa 
katiwala ng haring si Nehemias na itayo muli 
ang lungsod at kuta na nasira. 


Nehemias bumalik sa Jerusalem kasama ang 
maraming Israelita at muling itinayo ang pader 


Gayunpaman, nabalisa sila ng ibang mga tribo na 
hindi nagustuhan ang muling pagkabuhay ng mga 
Israelita. Karagdagan pa, maraming Israelita ang 


Humingi ng tulong si Nehemias sa Diyos. 
Binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan at lakas 


Sa wakas, natapos ni Nehemias ang muling 
pagtatayo ng pader ng Jerusalem kasama ng 
mga Israelita. Matapos tapusin ang pader, siya at 


Se AG Aralin Ngayong 


Natapos ni Nehemias ang muling 
pagtatayo ng pader sa tulong ng 
Diyos kahit na maraming 
kaguluhan. 

Kapag ginawa natin ang gawain 
ng Diyos maaari tayong humarap 
sa mahihirap na sitwasyon. 
Gayunpaman, kung kasama natin 
ang Diyos at makakasama natin 


( 


Ang Diyos ay.. 


Ang Diyos ang tumutulong sa atin 
at nagbibigay sa atin ng lakas at 
tapang kapag tayo ay 
nananalangin at humihingi ng 
tulong sa mahirap na sitwasyon. 


ER 
UB pe 


> Quiz ngayon 4g 


Bakit bumalik si Nehemias sa 
sariling bayan? 


® maglakbay.. 
@ para pumasok sa paaralan.. 
@ sumamba.. 


@ upang muling itayo ang pader ng Jerusalem.. 


+! . SRR OM 
rag S Salita Ngayong cm H g 


Sumagot ako sa hari, "Kung 
nakalulugod ang hari at kung ang 
iyong lingkod ay nakasumpong ng 
biyaya sa kanyang paningin, 
ipadala niya ako sa lunsod ng Juda 
kung saan inilibing ang aking mga 
ninuno, upang aking maijayQnias 2:5 
mull." 


Blg. 40 Ang Salita ng 
Diyos 


Ang tapang 
ng Reyna 
Esther. 


Nang magkagayo'y tinanong ng 
hari, "Ano ito, Reyna Esther? 


Esther 5:3 


Ito ang panahon kung kailan ang isang 
matalinong babaeng Judio na si Esther ang 
naging reyna ng Persia. Gayunpaman, nagbalak 


Naisip niya, 'Maaaring mapatay ako kung lalapit 
ako sa hari nang hindi tinawag ng hari. 

Gayunpaman, nagpasya siyang pumunta sa hari 
upang hilingin sa kanyang mga tao na maligtas, 


Ngunit, nang makita niya si Reyna Esther na 
nakatayo sa korte, siya ay labis na nasiyahan sa 
kanya at sinabi, “Ano ang iyong kahilingan? 


Ang balak ni Haman na lipulin ang mga Judio ay 
inihayag ng hari. Dahil dito, kinamuhian siya ng 


"Salamat, Panginoon, sa pagprotekta sa amin!" Dahil 
sa katapangan ng reyna Esther, naprotektahan ang 


meee Aralin Ngayon "HIT 


Kahit papatayin si Esther, nanalangin 
siya sa Diyos na Iligtas ang kanyang 
bayan nang buong tapang. 


Iniligtas ng Diyos ang mga Hudyo mula 
sa krisis sa pamamagitan ng 
panalangin ni Esther sa Kanyang 
kamangha-manghang karunungan at 
lakas. 


Ds Mrs ceases He 


Ang Diyos ay.. 


Ang Diyos ang nag-iingat at 
tumutulong sa Kanyang bayan 
hanggang sa wakas. 

Iniingatan at tinutulungan ako ng 


Diyos hanggang sa katapusan ng 
mundo. 


HER 
le CS a 


J AIL 
> Quiz ngayon S% a mag 


Ano ang nangyari kay Esther nang 
lumapit siya sa hari nang hindi 
tinatawag? 

@ Siya ay papatayin. 


@ Siya ay pinalayas. 
@ Hindi niya nakilala ang hari. 


@ Masasabi niya sa hari kung ano ang gusto 
niyang hilingin. 


Nang magkagayo'y tinanong ng 
hari, "Ano ito, Reyna Esther? 


Esther 5:3 


Blg. 41 Ang Salita ng 


B Job na 
pinagpala ng 


Diyos 
A 
Bik Keds 


a HG on BF A Ulol. 
a an ab Salita Ngayon "CHI 


Sa lupain ng Uz ay nanirahan ang 
isang lalaki na ang pangalan ay 
Job. Ang taong ito ay walang 
kapintasan at matuwid: siya ay 
may takot sa Diyos at umiwas sa 


kasamaan. Trabaho 1:1 


Si Job na naninirahan sa lupain ng Uz ng lupaing 
Silangan ay ang pinakamayaman. Siya ay may 
takot sa Diyos at walang kapintasan at matuwid. 


“Dahil pinagpala mo si Job, natakot siya sa iyo! 
Natakot ba si Job sa Diyos nang walang 


Inalis ni Satanas ang lahat ng madd iad. ang Ter: | 
mga anak at lahat ng kanyang mga ari-arian. Siya ang 
naging pinakakawawa na tao sa mundo. 


Iniwan siya ng kanyang asawa Sa pagsasabing 
"Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka!" Dumating 
ang mga kaibigan ni Job at sinisi siya. Ngunit, 


lto ay ang mga panahon sa paghihirap at kapaitan. 
Gayunpaman, nalampasan ni Job ang pagsubok at 
binigyan siya ng Diyos ng mas malaking pagpapala 
kaysa dati. Siya ay naging isang tao na may takot sa 


s E 
EE Am Aralin Ngayon Gg S M M m 


Bagaman isang matuwid na tao si Job, 
binigyan siya ni Satanas ng kaguluhan. 


Sa kabila ng mga paghihirap, naniwala 
si Job sa Diyos at nagtitiis sa Diyos. 


Ang mga paghihirap na iyon ay 
maaaring dumating sa atin. 
Sa panahong iyon, kailangan nating 
maniwala sa Diyos at maging 


AMFA AAT e i PERTIS 


Ang Diyos ay.. 


Ang Diyos ang Isa 

na makapagpapayaman o 
makapagpapahirap sa atin ayon 
Sa Kanyang sariling kalooban. 


“Et - Quiz ngayon 


Alin ang mali tungkol kay Job? 


® Siya ay mayaman. 
@ Siya ay nanirahan sa silangang lupain. 
@ Isa siyang hari. 


@ May takot siya sa Diyos. 


a HG on BF A Ulol. 
a an ab Salita Ngayon "CHI 


Sa lupain ng Uz ay nanirahan ang 
isang lalaki na ang pangalan ay 
Job. Ang taong ito ay walang 
kapintasan at matuwid: siya ay 
may takot sa Diyos at umiwas sa 


kasamaan. Trabaho 1:1 


HINDI. 42 Ang Salita 
ng Diyos 


Tumanggi si 
Daniel na 
kumain | ng 


me: Ca Ee 
“NG Salita Ngayon 4mm 


Ngunit nagpasiya si Daniel na 
huwag dungisan ang kanyang 
sarili sa pagkain at alak ng hari, at 
humingi siya ng pahintulot sa 
punong opisyal na huwag 
dungisan ang kanyang sarili sa Bas a 
ganitong paraan. 


Si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan ay dinala sa 
Babilonya bilang mga bilanggo. Inutusan ng hari ang 
kanyang mga opisyal na turuan sila sa pagbibigay sa 


“Gusto naming huwag kumain ng pagkaing 
ipinagbabawal ng batas ng Diyos!” Si Daniel at ang 
kaniyang patlang Kalulgan ay AN) ng Pani sa 


|| ; 


Si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan ay kumain 
ng gulay at tubig sa halip na kumain ng pagkaing 
inialay kay Idol. Pinahahalagahan sila ng Diyos at 


r 
| 


“Gaano sila katalino 


Ang hari ay hindi maaaring 
magtaka na sila ay mukhang mas malusog at mas 
matalino kaysa sa iba pang mga kabataang lalaki na 


a | 
Mula noon, pinangasiwaan ni Daniel at ng kanyang 
tatlong kaibigan ang mahahalagang bagay sa 
Babilonya at pinanatiling banal sa harap ng Diyos. 


a HA 'A Ulol. 
Sana Aralin Ngayong a mga a 


Ipinasiya ni Daniel at ng kaniyang 
tatlong kaibigan na panatilihin ang 
kautusan ng Diyos sa Ilalim ng 
kalagayan ng bilanggo. 

Pagkatapos, sila ay naging mas 
malusog at mas matalino kaysa sa 
ibang mga lalaki na kumain ng 
maharlikang pagkain. 

Kailangan nating sundin ang Diyos sa 
anumang sitwasyon. 


DM ANAL AKA ED KN 


p 


y SWA 
H (LF; 
‘SV O ay DIYOS 9 a a Y EA 


Ang Diyos ay.. 


Ang Diyos ay ang isa na maaaring 
nasa lahat ng mga lugar sa 

parehong oras (omnipresence). At 
siya ay makapangyarihan sa lahat. 


Quiz ngayon Se mom on 


Anong pagkain ang kinain ni Daniel 
at ng kanyang tatlong kaibigan sa 
halip na pagkain ng hari? 

@ tubig at gulay 


© cookie at coke 
@ pansit 
@ bigas 


me: Ca Ee 
“NG Salita Ngayon 4mm 


Ngunit ipinasiya ni Daniel na 
huwag dungisan ang kanyang 
sarili sa pagkain at alak ng hari, at 
humingi siya ng pahintulot sa 
punong opisyal na huwag 
dungisan ang kanyang sarili sa Bas a 
ganitong paraan. 


Blg. 43 Ang Salita ng 
Diyos 


Daniel ng 
Yungib NG 
Leon 


| % LE fo) 
rig eSalita NgayonGg a MA m 


Tuwang-tuwa ang hari at nag-utos 
na buhatin si Daniel mula sa 
yungib. At nang malangat si 
Daniel mula sa yungib, ay walang 
nasumpungang sugat sa kaniya, 
sapagka't siya'y nagtiwala, 
kaniyang Dios. 


x & 


Ta 6: 23 


May mga tao sa Babilonya na napopoot kay Daniel, na 
dinala sa pagkabihag at naging punong ministro. 
Gusto nilang patayin si Daniel. 


“Ang sinumang yumukod sa iba maliban sa hari ay 
itatapon sa yungib ng leon!" Hindi huminto si Daniel sa 
pagdarasal ng tatlong beses sa isang araw, kahit alam 


LI LI 
AIJA IN (q4 WAN 


Kaya sa huli, si Daniel ay itinapon sa nakakatakot 
na yungib ng leon. 


Ang hari ay dumating sa yungib ng mga leon 
kinaumagahan at nagtanong, ‘Daniel! Ligtas ka ba?' Sa 
katunayan, gusto ng hari na huwag mamatay si Daniel 


"Okay lang ako na protektahan ako ng Diyos!" Hindi 
nasaktan si Daniel. Pinuri rin ng hari ang Diyos ni 


MEN ; AM BE 6 
aanmer Ngayon 4 TRAH 


Si Daniel, na hindi yumukod sa mga 
diyus-diyosan, 
sa huli, ay itinapon sa yungib ng leon, 
ngunit siya ay ligtas. 
Dahil sa pananampalataya ni Daniel, 
pinuri din ng hari ng Babilonia ang 
Diyos 


Ang Diyos lamang ang dapat nating 
sambahin at 


z Di ? m = 
gang Diyos ay Dr 


Ang Diyos ang Isa.. 


Ang Diyos ay isang 
mapagkakatiwalaan na 
makapagliligtas sa mga tunay na 
naniniwala sa Kanya at 
naglilingkod sa Kanya. 


meng Quiz ngayong m 


Bakit ay Inihagis si Daniel sa 
yungib ng leon? 


@ Dahil nagsinungaling siya sa hari. 
@ Dahil hindi siya yumukod sa idolo ng hari. 
@ Dahil papatayin niya ang hari. 


@ Dahil hindi niya sinamba ng mabuti ang 
Diyos. 


| % LE fo) 
rig eSalita NgayonGg a MA m 


Tuwang-tuwa ang hari at nag-utos 
na buhatin si Daniel mula sa 
yungib. At nang malangat si 
Daniel mula sa yungib, ay walang 
nasumpungang sugat sa kaniya, 
sapagka't siya'y nagtiwala, 
kaniyang Dios. 


x & 


Ta 6: 23 


Blg. 44 Ang Salita ng 
Diyos 


Si Jonas, na 
nasa loob ng 
malaking 


mee KA < © BE © 
eae Salita Ngayongig = ma gs 


Ngunit ang Panginoon ay naglaan 
ng isang malaking isda upang 
lamunin si Jonas, at si Jonas ay 
nasa loob ng isda ng tatlong araw 
at tatlong gabi. 


Jonah 1:17 


Isang araw nagpakita ang Diyos kay Jonas at sinabi, 
“Pumunta kayo sa dakilang lungsod ng Nineveh at 
mangaral laban dito! Ililigtas ko sila sa kanilang 
kasamaan ” 


A 


— a 
= gé, 
e C4 es 


Ayaw sumunod ni Jonas sa Diyos. Pumunta siya 
sa ibang bansa at naglayag patungong Tarsis 


Ngunit, nagpadala ang Diyos ng isang malakas na hangin 
at silang lahat ay mamamatay. Itinapon ng mga 
mandaragat si Jonas sa dagat. Isang malaking isda ang 


Nagsisi si Jonas sa kanyang mga kasalanan sa 
loob ng 3 araw Sa loob ng isda. 


Isinuka siya ng isda sa tuyong lupa. Pumunta siya sa 
Nineveh at nag-aatubili na isinigaw ang mensahe ng 


[NGA PANG en LPLananilsa 


Nang marinig ang babala ng Diyos, ang mga taga- 
Nineve ay nagsisi at humingi ng biyaya ng Diyos. 


Dinatavwwrad na Nine ann man tan na Nimawah 


MEN $ Elo. 
Dana ee Avalin Ngayongg S mga a 


Sinuway ni Jonas ang Salita ng Diyos. 

Ngunit ginamit ng Diyos si Jonas para 

sumuway at kalaunan ay Iniligtas ang 
mga Ninevita. 


May mga pagkakataon na iba ang 
kalooban ng Diyos sa iniisip ko. 
Ngunit ang kalooban ng Diyos ay 
laging tama. 


| a LI 
[ "a 


p 


2 NK 
Bino ang Diyos’ w 


Ang Diyos ay.. 


Ang Diyos ang nagliligtas sa mga 
taong taimtim na nagsisi sa 
kanilang mga kasalanan at 
humihingi ng kapatawaran. 


mangas QUIZ ngayon Ga ss m ay we 


Kanino ang tiyan ni Jonas sa loob 
ng 3 araw? 


@ Leon 

@ Elepante 
@ Aso 

@ Isda 


mee KA < © BE © 
eae Salita Ngayongig = ma gs 


Ngunit ang Panginoon ay naglaan 
ng isang malaking isda upang 
lamunin si Jonas, at si Jonas ay 
nasa loob ng isda ng tatlong araw 
at tatlong gabi. 


Jonah 1:17 


